WicipediA 


Hebraeg 


Mae Hebraeg yn iaith Semitaidd a siaredir gan ychydig dros 7 
miliwn o bobl yn Israel a thros y byd. Iaith wreiddiol yr ysgrythurau 
Iddewig (Hen Destament y Beibl Cristnogol) yw Hebraeg Beiblaidd 
(neu Glasurol). Diflanodd Hebraeg fel iaith lafar yn yr 2g OC, ond 
parhaodd fel iaith ysgrifenedig. Cafodd Hebraeg ei hadfywio fel 
iaith lafar yn niwedd y 19g a daeth yn iaith swyddogol gwladwriaeth 
fodern Israel yn yr 20g.^ 

Er mai'r mwyaf amlwg ydyw hi, un ymhlith nifer o ieithoedd 
Iddewig yw Hebraeg. Ymhlith y lleill y mae Iddew-Almaeneg neu 
Yiddish-Daitsch a Ladino (Sbaeneg Iddewig). Cafodd y rhain eu 
defnyddio gan wahanol gymunedau Iddewig tra bu Hebraeg llafar yn 
farw, ond crebachu fu eu hanes yn sgil yr adfywiad yn nefnydd yr Hebraeg, gan adael lleiafrifoedd bychain 
iawn o siaradwyr yr ieithoedd hyn, os o gwbl. 

Un o wyrthiau ieithyddol yr 20g oedd adfywiad Hebraeg, na bu'n iaith gyntaf i neb ers canrifoedd. Mae 
mewnfudwyr i Israel, o Ewrop, Unol Daleithiau America, yr hen Undeb Sofietaidd ac Affrica, er enghraifft 
yn cael eu trochi yn yr Hebraeg trwy gyrsiau Wlpan. Mae llyfr gan Norman Berdichevsky, 'Modern hebrew: 
The Past Present and Future of a Revitalized Language' yn cyfeirio'n fyr at ddylanwad y mudiad Hebraeg ar 
y Gymraeg.121 

Ysgrifennir Hebraeg yn ei gwy ddor ei hun, o'r dde i'r chwith. Mae 22 cymeriad yn yr wyddor, pob un yn 
gytsain . Dynodir llafariaid gan system o nodau, ond fel arfer dim ond mewn cyhoeddiadau i blant a dysgwyr 
y'u defnyddir. 

Ymhlith cyfieithiadau i'r Gymraeg o'r Hebraeg fodern y mae; 

■ 'Atgofion Haganah' (bywgraffiad o Israel) gan Judith Maro, cyfieithwyd gan William Williams, 
Wytherin Gwasg y Brython, Lerpwl. 1972 

■ 'Hanes Teulu fy Nhad' gan Judith Maro, cyfieithwyd gan William Williams, Wytherin Taliesin cyf 
29, Í36-46 . Rhagfyr 1974 

■ Cael y Llun yn lawn. Cerdd gan Amir Or, troswyd drwy'r Saesneg, gan Chris Meredith. Taliesin 
cyf 131. Haf 2007. 

■ "Does dim blodau i'r senorita". (stori fer) gan lotam Rewfeni, y cyfieithu gan Richard Crowe ac 
Amnon Shapiro. Tu Chwith, cyfrol 2. Haf 1994 

Cyfeiriadau 


1. Zuckermann, Ghil'ad (2003), Language Contact and Lexical Enrichment in Israeli Hebrew. 
Palgrave Macmillan (https://www.palgrave.com/gp/book/9781403917232). 

ISBN 9781403917232 / ISBN 9781403938695 

2. www.frontpagemag.com;(http://www.frontpagemag.com/2014/jamie-glazov/modern-hebrew-th 
e-past-and-future-of-a-revitalized-language/) adalwyd 26 Awst 2014 


^nnnTDN 

nt2npp*p 

Yr wyddor Hebraeg 







Argraff i ad H e brae g Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Wiciaclur 

[ f 


Chwiliwch am Hebraeg 
yn Wiciadur. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Hebraeg&oldid=5704042" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 9 Gorffennaf 2018, am 00:22. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 











